Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


GININ TAGWAITAKA A HAUSA 


BY 


YAHAYA ABBAS 
DEPARTMENT OF HAUSA 
FEDERAL UNIVERSITY DUTSINMA, KATSINA STATE. 


E-mail: yabbas @fudutsinma.edu.ng 


abbasyahaya800 @ gmail.com 
Phone: +2348036796121 


TSAKURE 


Wannan bincike mai taken “Ginin Tagwaitaka a Hausa” ya yi nazari ne a kan Ginin Tagwaitaka 
ta fuskar ginin jumla. Manufar binciken ita ce fito da fitattun kamannin ginin tagwaitaka a 
Hausa. Misalan da aka yi amfani da su a cikin wannan takarda an zakulo su ne daga hanyoyi 
guda biyu, wato rubutattun bayanai, wadanda suka hada da littafin "Yartsana na Ibrahim Sheme 
da Jaridun Aminiya guda biyu na ranakun 15/7/2016 da 11/3/2016. Sai kuma,hira da aka 
saurara daga shirin "da na gaba" wanda ake shiryawa a gidan Rediyon Vision: "Hira da 
Abashe Mai Hoto da Hira da Abdullahi Muhammad Kaita”. A karshen binciken an gano fitattun 
kamanninsa kamar haka: Ginin tagwaitaka na ginuwa ne da tubala guda biyu. Babu mahadi 
tsakanin tubalan guda biyu. Tubalan na daukar matsayi iri daya a cikin jumla. Ana samun 
musayar gurbi tsakanin tubalan. Haka kuma ana iya jefar da tubali daya daga cikin biyun. 
Sannan kuma, dole ne a sami daidaito tsakanin tubalan ta fuskar adadi da jinsi. 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


1.0 Gabatarwa 


Nazarin Ginin Tagwaitaka! (Apposition) (GT daga yanzu) ba sabon abu ne ba, musamman a 
harsuna irin Ingilishi (dubi Curme, 1931 da Hockett, 1955 da Heringa, 2012 da Kim, 2012, & 
2014 ds); haka nan a harshen Larabci (dubi Sibawaihi, (Bsh) da Muhyiddin, 1980 da Kenawy, 
1982, da Baha'uddin, 1985 da Abdurrahman, 1995 ds). A harshen Hausa kuwa, nazarin GT har 
yanzu rarrafe yake yi. Idan ka cire Furniss, (1991) da Amfani (1996) da Newman, (2000) da 
Jaggar (2001), da Abbas (2018a & 2018b) kusan a iya cewa hannun mai wannan binciken bai kai 
ga waninsu ba, dangane da nazarin GT a harshen Hausa. Bugu da Kari hannun mai binciken bai 
kai ga wani nazari da aka gudanar ba a kan GT da ya fito da fitattun kamanninsa a Hausa ba. 
Wannan dalili ne ya sa ake so a cike wannan gibin ta yin nazari a kan GT a Hausa, domin a fito 
da fitattun kammanninsa. Manufar wannan takarda ita ce ta bayar da haske a kan fitattun 


kamanni na GT a Hausa. 


Kamar yadda aka fada a baya, manazarta nahawun Hausa sun tofa albarkacin bakinsu a kan 
wannan tubali na GT. Kusan duk manazartan sun nuna cewa wannan tubali na ginin jumla ya 
Kunshi yankunan sunaye ne guda biyu ko fiye da biyu a wuri daya, daya na biye da daya. In ka 
cire Abbas duk sauran masu binciken sun gabatar da bayanin wannan tubali ne da sunansa na 
turanci wato “Apposition. Shi kuwa Abbas, (2018a da 2018b) a maKalunsa, ya rada wa wannan 
tubali sunan “Kirar Badali". Ita kuma wannan takarda ta yi tunanin rada wa wannan tubali sunan 
“Kirar Tagwaitaka". An yi hakan ne domin a Hausance sunan, domin kuwa kalmar badali kalmar 


Larabci ce. 


1 oe z 
. wannan fassarar mai bincike ce. 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


1.1 Dabarun Shirya Takarda 


An raba wannan zuwa kashi uku. Kashi na farko ya kunshi gabatarwa. Kashi na biyu ya Kunshi 
nazarin fitattun kamannin GT. Kashi na uku kuma kammalawa ce da manazarta. Misalan GT da 
aka yi amfani da su a cikin wannan takarda an zakulo su ne daga hanyoyi guda biyu, wato 
rubutattun abubuwa wadanda suka hada da littafin ~Yartsana na Ibrahim Sheme da Jaridun 
Aminiya guda biyu na ranakun 15/7/2016 da 11/3/2016. Sai kuma hira da aka saurara daga shirin 
“da na gaba" wanda ake shiryawa a gidan Rediyon Vission: “Hira da Abashe Mai Hoto da Hira 
da Abdullahi Muhammad Kaita". A duk inda turke? ya fito a cikin takardar an ja masa layi an 
kuma kaurara rubutunsa. Haka duk inda aka ga musaya? an yi rubutunsa a jirge. An yi wa 


kowane misali lamba ta daya sai ta biyu sai ta uku haka-haka har zuwa misali na Karshe. 
1.2 Ma'anar Ginin Tagwaitaka a Lugga 


Kalmar “Tagwaitaka” kalma ce Bahaushiya, wacce aka samo daga kalmar *tagwai", ta hanyar 
Kara mata Kwayar ma'ana [-taka] domin kalmar ta tashi daga suna gama-gari zuwa boyayyen 
suna (Dubi Newman 2000). Kalmar *tagwai" tilo ce, jam'inta shi ne “tagwaye”. A CNHN, 
(2006) an kawo ma'anar kalmar “tagwaye” kamar haka: “(1) “ya ya biyu wadanda uwarsu ta 
haife su a lokaci daya. (ii) abu biyu masu kama da juna". Ke nan, ta yin la'akari da ma'ana ta (ii), 
za a iya amfani da kalmar ga wani abu wanda ba mutum ba. Kalmar “tagwaitaka” ita kanta, 


Kamusun ya nuna cewa tana nufin, “zama ‘yan biyu”. 


A nahawun Hausa an yi amfani da wannan kalma a sunayen wasula masu zuwa bibiyu a hade 


(au, da ai da sauransu) sai aka kira su da “tagwan wasula" (dubi Sani, 2005). Wannan bincike ya 


?. Wannan ba turke ne ba da masu nazarin ginin kalma ke amfani da shi ba; wannan ya Kunshi suna na farko ko 
yankin suna da ke zuwa a ginin tagwaitaka. 
?. Wannan ya Kunshi suna na biyu da ke zuwa a ginin tagwaitaka. 


3 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


yi amfani da wannan suna domin ya nuna cewa wannan tubali yana dauke ne da abubuwa guda 
biyu masu kama da juna. Kamar yadda abokin tagwaici ke yin kama da abokin tagwaicinsa, haka 
su ma wadannan tubala da ke cikin Kirar tagwaitaka, sun yi kama da juna sosai ta fuskar matsayi 


da siga a cikin jumla. 


Kalmar "gini" tana nufin dora tubala ko bulo wani kan wani tare da yabe su da kasa ko sumunti, 
don tayar da gida ko katanga ko dàki (CNHN, 2006). Kasancewar tagwaitaka tubali ne na ginin 
jumla a Hausa. Har wa yau, ita kanta tagwaitakan tubala ne ke haduwa wajen gina ta, saboda 


haka, idan an ce ginin tagwaitaka ba aibu ne ba, domin kuwa gina ta ake yi da tubala. 


Wannan tubali mai suna ginin tagwaitaka, ana kiransa da “apposition” a Turance. A Larabci 
kuma ana kiransa da “Badi” (malaman nahawu na Kufa na kiran sa da tarjamah ko tikrar ko 
tibyaan (dubi Assayig (2004)). Kalmar “apposition”, asalinta kalmar Latinanci ce “apponere” 
wacce take nufin a jera abu biyu waje daya, sai harshen Turanci ya aro ta (dubi Paladian, 2003). 
A nahawun Turanci idan aka ce “Apposition” ana nufin a jera yankunan suna guda biyu wuri 
daya, yankin suna na biyu ya kasance yana Karin bayani ne a kan na farkon" (dubi Curme 1931). 
A Larabci kuwa kalmar “Badi” tana nufin “madadi” ko “canzawa” ko “musaya” ko "juyarwa", 
(dubi Musdafa, da wasu, 1972). A nahawun Larabci kuma “Badi” na nufin “ suna da ke zuwa a 


matsayin musaya ga sunan da yake bayansa, ba tare da mahadi ba" (dubi Bahaa'uddin, 1985). 


1.3 Ginin Tagwaitaka a Nahawu 


Heringa (2012) ya ruwaito Klien (1977) yana cewa malamai masana harshe sun sami sabani 
wajen fito da ta'arifin GT. Wannan ne ya sa kowa da irin ta arifin da ya kawo a kansa. Abin da 


yake Kara tabbatar da wannan, maganar Acuna-Farina (1996) inda ya ce, “The term apposition 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


has a long history but lacks a general, clear-cut definition." Abin nufi shi ne “Shi GT na da 


dadadden tarihi, sai dai kuma bai da wani takamaiman ta‘arifi.” 


Yanzu, bari a kawo ma'anonin da masana suka bayar a kan wannan tubali na GT. Newman, 


(2000) ya kawo ma'anar GT kamar haka: 


"Apposition is indicated by immediate juxtaposition of two NPs without 
use of an overt morphological connector and normally without any 
noticeable phonological hiatus. The two NPs normally match in terms of 
number and gender. In some cases, the order of the two elements can be 
reversed without appreciable difference in meaning. Apposition is 
particularly common with proper nouns, but all kinds of nouns and NPs 


are possible (Newman, 2000: 61). 


Abin da Newman yake cewa shi ne; “Ana gane ginin tagwaitaka ta hanyar jera yankunan sunaye 
guda biyu daya na biye da daya, ba tare da amfani da wani mahadi ko shamaki ba. Yankunan 
sunayen kan dace ta fuskar adadi da jinsi. Ana iya juya gurbin sunayen guda biyu ba tare da 
hakan ya haifar da bambancin ma'ana ba a jumlar. GT ya fi zuwa da tsarin suna gama-gari tare 


da sunan yanka, amma kuma sauran nau'o'in sunayen ma na zuwa”. (Fassarar mai bincike). 


Shi kuwa Jaggar, (2001) cewa ya yi: 


Apposition entails a sequence of co-referential equal constituents, e.g. 
NPs, with the same grammatical function, either of which can be 
felicitously omitted and often interchangeable. Apposition is thus similar 
in some respect to NP coordination but does not necessarily involve any 


explicit linking elements (Jaggar, 2001: 396). 
5 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


Abin da Jaggar yake fada shi ne; “Ginin tagwaitaka ya taKaita ne a bisa jerin gwanon tubala 
masu kama irin daya. Misali yankin sunaye masu aiki iri daya a cikin jumla. A iya share daya 
daga cikin sunayen ko kuma na biyun ya dawo na daya ba tare da jumlar ta samu matsala ba ta 
fuskar ma ana. Wannan yake nuna cewa musaya na kama da Kirar hardantawa, duk da cewa ba 


ya dauke da wata kalma ta mahadi a zahiri." (fassarar mai bincike). 


Citko, (2008) a riwayar Ushie da Aboh (2013) cewa ya yi GT shi ne: “An appositive is a noun 
that follows a noun and function to identify the preceding noun or provide it with extra 
information." Fassara: “GT suna ne da ke biye da wani suna, yana kuma zuwa ne domin ya 


tantance ko ya yi wani Karin bayani a kan suna na farko da ya gabata." 


A nahawun Larabci “Ginin Tagwaitaka" na nufin “suna da ke zuwa a matsayin musaya ga sunan 


da suke bayansa, ba tare da mahadi ba" (dubi Bahaa‘uddin, 1985). 


Idan aka dunKule bayanan da suka gabata, za a fahimce cewa GT na dauke da yankunan sunaye 
ne guda biyu da suke zuwa a jere ba tare da mahadi ba. Yankin suna na biyu shi ne ke Karin 


bayani a kan suna na farko. 


Ba manufar binciken ta zurfafa a kan matsalar ta arifin GT ba. Manufar binciken ita ce a fito da 


fitattun kamannin GT, domin yin hakan zai taimaka a fahimci shi tubalin na GT. 


2.0 Fitattun Kamannin Ginin Tagwaitaka 


Ginin tagwaitaka na da wasu fitattun kamanni wadanda da zarar ka gan su, za ka iya cewa lallai 
wannan ginin tagwaitaka ne. Yana da kyau a fada a nan cewa za a iya kallon kamannin ginin 


tagwaitaka ta fuska biyu. Ana iya kallon kamanninsa fitattu ta fuskar ginin jumla da kuma ta 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


fuskar ma'ana. Bari mu ga yadda al'amarin yake. Wannan bincike zai taKaita ne kawai a kan 


fitattun kamannin na ginin jumla. 


2.1 Fitattun Kamannin Ginin Tagwaitaka na Ginin Jumla 


Ginin jumla a nan ana nufin tsarin tubala manya da Kanana da suke haduwa wajen gina ginin 
tagwaitaka, da kuma irin halayyarsu da walwalarsu. Ginin tagwaitaka dai kamar yadda aka 
ambata a baya, yankin jumla ne, saboda haka za a yi Kokarin fito da kamannin wannan Kira ta 
hanyar fito da halayyar tubalan da suke gina wannan kira ta tagwaitaka ta fuskar ginin jumla. 


Daga cikin wadannan kamanni akwai: 


a) Ginin Tagwaita ya Kunshi tubala guda 
biyu. 

b) Rashin mahadi tsakanin tubalan guda 
biyu. 

c) Matsayin Tubala a cikin jumla. 

d) musayar gurbi. 

e) Jefar da Tubali 

f) Dacewa tsakanin turke da musaya ta 
fuskar adadi. 

g) Dacewa tsakanin turke da musaya ta 
fuskar jinsi. 


Za a dauki wadannan kamanni na ginin tagwaitaka ta fuskar ginin jumla domin a yi bayaninsu 


daya bayan daya. 


2.1.1 Tubala Guda Biyu 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


A Hausa, ginin tagwaitaka na dauke da tubala guda biyu. Tubali na daya (T'), wanda ake kira da 
“turke”, wanda ke zuwa a YSn;; akwai kuma tubali na biyu dig wanda ake kira *musaya", 
wanda ke zuwa a YSn». Ta yin la akari da tsarin ginin tagwaitaka na Hausa an gano cewa kullum 


turke shi ke fara zuwa, sai musaya ya biyo bayansa (Abbas, 2018a da 2018b). Dubi wadannan 


misalan: 
(1) a. Shii maa mahaifin Yunuusa, Maalam Daahiru Balaa...... 
(Aminiya 15/7/2016 Sh3) 
b. Shin ba ta yaudari Daahiru diereba a kan haka baa? 
(Sheme, 2003: 21) 
e. Sun jee bikin wata kaaruwaa ce mai suunaa Umma a-taimaki-gaayuu. 
(Sheme, 2003: 65) 
d. ..Lauyaa Huwailaa Muhammad Ibraahim, wadda ta yi tsayuwar daka wajen 


taimakaa wa Yello... 
(Aminiya 15/7/2016 Sh3) 


Tubali na daya (T) da na biyu (T?) ne ke haduwa su gina ginin tagwaitaka a Hausa. Sashen da 
aka ja wa layi aka kuma ciza rubutunsa a misalan da suka gabata, su ne: mahaifin Yunuusa da 
Daahiru da kaaruwaa da Lauyaa duk sun zo ne a matsayin turaku na GT. Haka kuma, sashen 
da aka yi rubutunsu da tafiyar tsutsa, su kuma, su ne misalan tubali na biyu, wato musaya 
wadanda suka hada da Maalam Daahiru Balaa da diereba da Umma a-taimaki-gaayuu da 
Huwailaa Muhammad Ibraahim. Idan an lura shi turke kullum shi ke fara zuwa a misalan ginin 


tagwaitaka da suka gabata. Haka kuma idan aka lura za a ga cewa YSn» yana fayyace YSn, ne. 
2. 1. 2. Rashin Mahadi Tsakanin Tubala 


A GT na Hausa ba a samun mahadi tsakanin tubali na farko da na biyu wato tsakanin turke da 
musaya. Wannan na daya daga cikin abubuwan da suka bambanta GT da YNsb (Genetive 


construction). Mahadi kalma ce ta nahawu da ke hada abubuwa guda biyu waje guda. Misali 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


kalmomi, ko sassan jumloli ko jumloli. Kalmomin mahadi a Hausa suna hada da “da” da “kuma” 


da “sannan” da “ko” da sauransu. A taKaice GT ba ya zuwa tare da mahadi kowane iri. Misali: 


(2) a. Umar, wani yaaroo marar jii. 
(Sheme, 2003: 39) 
b. ..Kubwa da kee yankin Bwaari a Birnin Taarayyaa, Abuujaa...... 
(Aminiya 15/7/2016: 5) 


c. Babban birnin Nijeriya Abuja 
(Newman, 2000:62) 


d. Taa aiki wani dandaudu wai shii Tinee. 
(Sheme, 2003: 32) 
Misalan nan da suka gabata suna nuna cewa babu mahadi tsakanin tubala na daya da na biyu a 
GT. Idan aka lura tsakanin tubali na farko wanda aka ciza rubutunsa aka kuma ja wa layi da 
kuma tubali na biyu wanda aka yi rubutunsa da tafiyar tsutsa, za a fahimci babu wata kalmar 


mahadu da ta shiga tsakaninsu a dukkan misalan. 


2.1.3 Matsayin Tubala a Cikin Jumla 


Kamar yadda aka fada a baya cewa ginin tagwaitaka tubali ne na ginin jumla, saboda haka yana 
da rawar da yake takawa a cikin jumla. Ginin tagwaitaka na zuwa ne a karkashin yankin suna, 
saboda haka a mafi yawan lokuta rawar da yake takawa ita ce ta aikau (subject) ko karau 
(object). A nan yana da kyau a sani cewa, tubalan ginin tagwaitaka wato turke da musaya suna 
aiki iri guda ne a cikin jumla. Abin nufi a nan, suna daukar matsayi guda ne. Idan turke ya fito a 
matsayin sigar aikau (nominative case) a cikin jumla to shi ma musaya kan zo ne a matsayin 
sigar aikau. Haka nan idan ya fito a matsayin sigar karau (accusative case) kai-tsaye (direct 
object) ko kaikaitau (indirect object) shi ma haka musaya zai fito ne a irin sigar. Dubi misalai 


masu zuwa: 


(3) à. ues mijinta Maanu yaa matsaa mata ceewa ta baa shi Naira dubuu 800..... (aikau) 


(Aminiya 15/7/2016: 7) 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


b. Wani inyaamurii mai suunaa John Oossi ya gina ootel a garin. (aikau) 
(Sheme, 2003: 34) 

c. Maijigidaa ta kiraawoo wani yaaroo a/maajiri. (karau) 
(Sheme, 2003: 22) 

d. Taa aiki wani dandaudu wai shii Tinee. (karbau) 


(Sheme, 2003: 32) 


Idan aka lura za a ga cewa GT a misalan da suka gabata na (3a-b), wato “mijinta Maanu” da 
"inyaamurii John Oossi, sun zo ne a matsayin aikau (subject), domin kuwa su suka yi aiki a 
cikin jumlar. A nan da turken da musayar duk matsayinsu guda wato aikau ne a cikin jumlar. 
Haka nan ginin tagwaitaka na misalai na (3c-d) wato “yaaroo almaajiri" da “dandaudu 
Tinee " sun zo ne a matsayin karbau. 


2.1.4 Musayar Gurbi 


Musayar gurbi na nufin sauyin muhalli da ake samu tsakanin tubalan GT. A GT tubali na daya 
zai iya komawa gurbin tubali na biyu. Haka shi ma tubali na biyu, zai iya motsawa ya koma 
zuwa gurbin tubali na daya, ba tare da yin hakan ya kawo bambancin ma'ana a jumla ba. Dalilin 
da ke sa wa ba a samun wani bambanci a ma'ana, shi ne domin da tubali na daya da na biyu duk 


abu daya suke nufi. Dubi wadannan misalai: 


(4) a. Yaaron nan nee Tijjaani. 
(Sheme, 2013:40) 
b. Kootun taa yankee wa dan kaasuwar mai suunaa Baabak Zanjaani ..... 
(Aminiya: 11/3/2016: Sh40) 
c. ...saurayin nan Yunuusa Daahiru. 
(Aminiya: 15/7/2016: Sh3) 
d. geni inda ya dooke taariihin da wani soojan Indiya Naib Singh ya kafaa..... 


10 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


(Aminiya 11/3/2016 Sh39) 


(5) a. Tijjaani nee, Yaaron nan 


b. Kootun taa yankee wa Baabak Zanjaanii dan kasuwar ..... 


.... Yunuusa Daahiru saurayin nan 


Idan aka lura da wadànnan misalai da suka gabata na rukunin (4a-d), za a ga cewa tubalan ginin 
tagwaitakan nan guda biyu na misalan sun sauya gurbi a misalan da suka zo a rukunin (5). Haka 
kuma, idan aka lura sosai, za a ga cewa sakon da GT ke isarwa a misalan na (4a-d) daidai suke 
da wadanda suka zo a misalan na (5a-d), duk da cewa an sauya gurbin tubalan GT. Wannan ba 
ko shakka ya nuna mana abubuwa guda biyu. Na farko, tubalan ginin tagwaitaka za su iya sauya 
gurbi ba tare da sauyin ya haifar da matsala a jumla ba ko a sakon da jumla take isarwa ga mai 


sauraro. 


2.1.5 Jefar da Tubali 


A GT za a iya shafe daya daga cikin tubalan guda biyu na GT. Yin hakan kuma ba ya haifar da 
wata matsala dangane da ma'anar jumlar ta asali. Duk tubalin da aka shafe tsakanin tubali na 


daya ko na biyu, yin hakan bai sanya wa jumlar ta zama ba karbabba a nahawu ba Misali: 


(6) a. Taa aiki wani dandaudu] wai shii Tinee. 
b. Taa aiki Tinee. 
C. Taa aiki dandaudu. 


(7) a. Wani Inyaamurii mai suunaa John Oossi ya gina Ootel a garin. 


b. John Oossi ya gina Ootel a garin.. 


11 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


c. Wani Inyaamuri ya gina Ootel a garin. 
(8) a. Yaaron nan Audu yaa daawoo jiya. 

b. Audu yaa daawoo jiya 

c. Yaaron nan yaa daawoo jiya. 


Idan aka lura da misalai na (6a da 7a da 8a) su ne suke dauke da GT. Kowane daga cikinsu yana 
dauke ne da tubala guda biyu. Idan kuma aka dubi sauran misalan, za a ga an jefar da dayan 
tubalan, ko dai tubali na farko kamar yadda ya zo a misalai na (6b da 7b da 8b); ko kuma tubali 
na biyu kamar yadda ya zo a misalai na cikin misalan (6c da 7c da 8c). Wannan ba ko shakka ya 
nuna mana cewa idan aka jefar da dayan tubalan guda biyu, dayan da aka bari zai iya tsayuwa da 
Kafafunsa kuma ya isar da sakon jumlar. Haka kuma ya nuna mana ba bambanci tsakanin turke 


da musaya, kowanensu za a iya jefar da shi jumla ta bayar da ma`ana. 


2.1.6 Daidaito Tsakanin Turke da Musaya ta Fuskar Adadi. 


Da farko dai adadi kwayar ma`ana ce wacce take nuna tilo da kuma jam`i. Shi tilo shi ne abu 
daya, misali riga. A nan kalmar “riga na dauke da kwayar ma'ana da ke nuna cewa kalmar tilo 
ce. Jam`i kuma abu biyu ko sama da haka. Misali “riguna”. A nan kalmar “riguna” na dauke da 
kwayar ma'ana wacce ke nuna cewa jama`i ce. Na daga cikin fitattun kamanni na ginin 
tagwaitaka a samu daidaito tsakanin turke da musaya ta fuskar adadi. Abin nufi a nan shi ne, idan 
turke ya zo a matsayin kalma tilo; to lallai tubali musaya ma ya zo a tilo. Idan kuma turke ya zo a 


matsayin jam`i; to lallai musaya ya zo a matsayin jam`i. Ga misalai: 


(9) a. Yaaron nan nee Tijjaani. 
(Sheme, 2013:40) 


12 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


b. Wannan dattiijo wato Abaashe mai hootoo. 


(Shirin “da na gaba......" “Hira da Abashe mai Hoto") 
c. Shii Alhaji Sanda kaneenaa an yii mashii kaaciyaa. 
(Shirin “da na gaba......" “ Hira da Abdullahi Muhammad Kaita”) 
d. Haalayyar mutaanee mazaa da maataa. 


(Sheme, 2013:176) 
Idan aka lura da misalan nan da suka gabata, za a tarar ana samun daidaito tsakanin turke da 
musaya ta fuskar adadi. A misalai na (9a-c) duk turakun sun zo ne a matsayin tilo saboda haka 
musaya dole ya zo a matsayin tilo. Idan da za a dauki turke ko musaya da suka zo a misalan can 
da suka gabata a musanya daya daga cikinsu zuwa jam'i, da kuwa jumlar ta fuskanci matsala a 


gininta. Misali: 


(Aminiya 11/3/2016, Sh3) 
b.* | Wadannan dattiijai waatoo Abaashe mai hootoo. 
(Shirin “da na gaba......" “Hira da Abashe mai Hoto”) 


C Shi Alhaji Sanda Kannainaa an yii mashi kaaciyaa. 
(Shirin “da na gaba......" “ Hira da Abdullahi Muhammad Kaita") 


Idan aka lura za a ga a misalan nan da suka gabata babu daidaito tsakanin turke da musaya ta 


fuskar adadi, saboda haka jumlolin duk ba karbabbu ne a nahawu ba. 


A gefe guda kuma, idan aka kalli sauran misalin can na (9d) da ya gabata, za a ga cewa akwai 
daidaito tsakanin turke da musaya ta fuskar adadi, inda aka sami turke ya zo a matsayin jam`i a 
misali na (9d) wato “mutane”; haka zalika “maza da mata” suna nuna jam`i kuma sun zo ne a 
matsayin musaya. Idan da ba a sami daidaito tsakaninsu ta fuskar adadi ba, da jumlolin za su 
zama ba karbabbu a nahawu ba. Misali: 


13 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


(11) a. Haalayyar mutaanee namiji. 
(Sheme, 2013:176) 


A wannan misali da ya gabata babu daidaito tsakanin tubali na daya da na biyu a cikin GT ta 
fuskar adadi. Dalili kuwa shi ne, tubali na farko ya zo a ne a matsayin jam`i wato “mutane”. 


Tubali na biyu kuwa ya zo ne a matsayin tilo wato “namiji”. 


2.1.7 Daidaito Tsakanin Turke da Musaya ta Fuskar Jinsi. 


Da farko dai Jinsi kwayar ma'ana ce da ke nuna mace ko namiji a kalma. Kalmomin Hausa sun 
kasu kashi biyu. Ko dai kalma ta nuna mace ko ta nuna nimiji. Misali kalmomin “Audu da gari 
da wando da littafi" da sauransu, duk kalmomi ne da ke nuna jinsin namiji. Haka kuma kalmomi, 
irin su: “ Delu da riga da gona da hula da kasa” da sauransu, duk suna nuna jinsin mace. GT ba 
zai amsa sunansa ba, har sai an sami daidaito tsakanin tubalan gininsa, wato turke da musaya ta 
fuskar jinsi. Ba zai yiwo ba, turke ya kansace yana nuna namiji; sannan a sami musaya na nuna 
mace, ko akasin haka. Yadda al'amarin yake, shi ne cewa, duk lokacin da turke ya zo a matsayin 


mace to ita ma musaya za ta zo ne a matsayin mace ko akasin haka. Ga misali: 


(12 a. ....sal ya kiraa maatarsa Faatima a waya.... 
(Aminiya 15/7/2016, Sh7) 
b. ...tanaa goye da ^yarta mai suunaa Hadiiza... 


(Aminiya 15/7/2016, Sh7) 


e. ....haa rasa maataataa Faatima..... 
(Aminiya 15/7/2016, Sh7) 
e gx mijinta Maanu ya matsa mata cewa ta ba shi Naira dubu 800..... 


(Aminiya 15/7/2016, Sh7) 


14 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


Idan aka lura da misalan nan da suka gabata, za a tarar ana samun daidaito tsakanin turke da 
musaya ta fuskar jinsi. A misalai na (12a-c) duk turakun sun zo ne a matsayin jinsin mace saboda 
haka musaya dole ya zo a matsayin jinsin mace shi ma. Idan da za a dauki turke ko musaya da 
suka zo a misalan can da suka gabata a musanya daya daga cikinsu zuwa jinsin namiji sabanin na 


macen da tubalan suka zo da su, da kuwa jumlar ta fuskanci matsala a gininta. Misali: 


(13) a.*  ...sai ya kiraa maatarsa Audu a wayaa.... 
b. ..tanaa gooye da “yarta mai suunaa Balarabe. 
Qum ....haa rasa mataataa Danasibi..... 


Idan aka lura za a ga a misalan nan da suka gabata babu daidaito tsakanin turke da musaya ta 


fuskar jinsi, saboda haka jumlolin duk ba karbab5u ne a nahawu ba. 


A gefe guda kuma, idan aka kalli sauran misalin na (12d) za a ga cewa akwai daidaito tsakanin 
turke da musaya ta fuskar jinsi, inda aka sami turke ya zo a matsayin jinsin namiji misali na 
(12d) wato “mijinta”; haka zalika “Manu” suna nuna jinsin namiji, kuma sun zo ne a matsayin 
turke da musaya. Idan da ba a sami daidaito tsakaninsu ta fuskar jinsi ba, da jumlolin sun zama 


ba karbabbu a nahawu ba. 


3.0 Kammalawa 


Wannan takarda ta yi bayani ne a kan fitattun kamanni na ginin tagwaita a Hausa. Tun daga 
farko takardar ta yi bayani a kan ko mene ne ginin tagwaitaka a lugga ta Hausa da nahawu. 
Kamar yadda aka fada a baya fitattun kamanni na ginin tagwaitaka sun kasu kashi biyu wato na 
ginin jumla da na ma'ana, sai dai takardai ta taKaita ne a kan na ginin jumlar. An kawo fitattun 


kamanni har guda bakwai wadanda suka hada da zuwa da tubala guda biyu da rashin mahadi a 


15 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


tsakanin tubala da matsayin tubala a cikin jumla da musayar gurbi da yiyuwar jefar da tubali da 


dacewar turke da musaya ta fuskar adadi da jinsi. 


Manazarta 


Abbas, Y. (20182). “Badali A Hausa: Nazari Daga Mahangar Nahawun Li irabi". Takarda da aka 
Gabatar a Taron Kara wa Juna Sani Domin Cikasa Ka'idar Neman Digiri Na Uku A 
Hausa (Phd Hausa Language) A Sashen Koyar Da Harsunan Nijeriya Jami'ar Umaru 
Musa Yar'adua, Katsina. 

Abbas, Y. (2018b). Kirar Badali A Hausa: Nazari Daga Littafin ^ Yartsana. 4th Annual Congress 
and 13th NFS Conference on Folklore and Folklife In Nigeria: Prospect And Challengers 
In 21st Century. Organized by Nigerian Folklore Society. Held At Musa Abdullahi 
Auditorium, Bayero University, Kano. 30th April To 2nd May 2018. 


Abdurrahman, M. (1995). Asraar-u Al-Arabiyyah (1* ed). Bairut: Daarul Jayl. 


Acufia-Farifia, J.C. (1996). The puzzle of apposition. On so-called appositive structures in 
English. Santiago de Compostela: Universidade, Servicio de. 


Amfani, A. H. (1996). Aspects of Agreement Relations in Hausa Clause Structure. Unpublished 
Ph.D Dessertation, University of Ibadan. 


Aminiya 15/7/2016 
Aminiya 11/3/2016 
Assayyaag, A. M. (2004). Al-lamhat-u fii sharh-i al-milhat-i. Shamila 
Bahaa' uddin, A. (1985) Sharh Ibn Agil (2" ed). Dimashq: Daarul Fikr 


Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya (2006) Kamusun Hausa. Zaria: Ahmadu Bello University 
Press 


Curme, G. O. (1931). Syntax. Boston: D. C. Heath And Company. 


Furniss, G. (1991). Second Level Hausa: Grammar in Action. London: SOAS, University of 
London. 


Heringa, H. (2012). Appositional Constructions. PhD Thesis, University of Groningen. LOT 
Dissertation Series 294. Retrieved online. Accessed on [10-05-2017]: 


http://www.rug.nl/research/portal. 
Hisham, J. (1979). Awdhahu Al-masaalik Ila Alfiyatu Ibn Malik. Beirut: Daar AI-Jiil. 


16 


Abbas, Y. (2019) Ginin Tagwaitaka a Hausa, Dagel: The Journal of Faculty of Arts and Islamic Studies, Vol 17(2): 246-258; December, 2019. Usman Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria. 


Hockett, Ch. F. (1955). A Course in Modern Linguistics. New Delhi: Oxford & Ibh Publishing 
Co. 


Jaggar, P. J. (2001). Hausa. Amsterdam: John Benjamin B.V. 


Kim, J. (2012). Form and Function Mismatch in the English Appositional Construction. 
Language Research 48.3, 1-23. 


Kim, J. (2014). Similarities and Differences Between the Close and Loose Apposition. In 
English. English Language and Linguistics 20.3, 79-98. 


Kenawy, S. M. (1982). A Syntactic And Semantic Study Of Modification In The Noun Phrase In 
Classical Arabic. Unpublished PhD Theses. Department of Phonetics and Linguistics 
School of Oriental and African Studies. University of London. 


Muhyiddin, M. A. (1980) Sharh Ibn Aqil Ala Alfiyatu bni Malik (10" ed). Al-qahirah: Daarut 
Turath. 


Musdafa, I. da Wasu (1972) Al-mu'jamul Wasiid. Daarud da^ awa. 


Newman, P. (2000). The Hausa Language: An Encyclopedic Reference Grammar. New Haven: 
Yale University Press. 


Paladian, M. (2003). Apposition. Investigations Linguisticae, Vol. X 

Sani, M.A.Z. (2005) An Introductory Phonology of Hausa. Kano Benchmark Publishers Limited. 
Sheme, I. (2003) ^Yartsana. Kaduna: Informart Publishers. 

Sibawaihi, A. A. (nd) Al-Kitaab. Bairut: Daarul Jayl. 


Ushie, J. A da Aboh, R. (2013). Appositive Relations and Strategic Discourse Functions in 
Selected Nigerian Novels. Language in India Vol. 13:7 PP269-288. Retrieved via: 
www .languageinindia.com ISSN 1930-2940. Accessed on 16/3/2016. 


17 


